


—__h 
















“ ER COF AM Y:LLOFRUDDIAETH | 
| DDYCHRYNLLYD A GYFLAWNODE | 


| “THOMAS DAVIES, 
O Gefen-rhydd-lan-issa, plwyf NU Y 
_ | Swydd Aberteifi, ar gorff ei, Wraig a'i blent-.F. 
| yn 9 mis oed, trwy eu fori yn arswyddus ar 
_Ellyn ( Razor,). a'r diwedd truenus a wnaeth, 
arno ei hun ar yr un erfyn, dvdd Mawrth, Mar: 
laf, 1849: a'r 'WIS'N WN a orchymynodd 
“| y Wraig i bregethu yn'eu hangladd: a geweli | | 
| eì weled yn y 26 penod o Fathew a'r 41 adnod. |. 





s 
* 
4 
$ 
| 
| 


a i 





— Armnwaith Gymru anwyl, yn syfyl eyd neshewch, 

>> Rhyw debtun pridd alarnad ar ganiad yma gewch, 

| :Mae'n achos ini ochain, a llefain ddydd a nos; 

' Am noddiâ ynglwyfau'r meichiau, fu'n diedde ar y groes. 






“ Rhyw. rybudd ar ol rhybudd &ydd beuuydd ini'n bod, 
' I droi o ffyrdd y Diafol, a phob annuwiol nod; 
Ymgiliwn rhag ei faglau, a'i rwyddau aml ri'; 


Rhag gwneud an erchyll weithred, Duw'r nef a'ii cadw “i. 











“Peth erchyll yw drwg dybiae 
_ Yr hon feithrinir beunydd ar gynyc 5 

. Main magu anghysuron, i'r galon mai fel 
Mai wedi gyru miloedd o blith y byw î' 


* 





e^ 





a 





| 
Ŵ 
| 


2 


Gŵa “gofrwydd a drwg dybiaeth, 'does im amheu sein i 
A barodd y fath Iaddfa, dydd Mawrth y cynta'o Rai, 
Oed Crist €ri chant ar bymtheg a naw a deugain llawn; 
Er gwnaed yr erchyll weithred tua mi 9 ï gloch prydiau 


“O fewn i blwyf: Elanwenog) swydd A beriAiit Wiw, 

Yn Nghefen-rliydd-lan-issa) 'roedd”gŵr â gwrâig yn'hy wi 

A phunp:o blant oedd gatrddynt, medd hanes yma. i'ni, 
“Roedd un fel mewn gwasanaeth, a. ML Ew n gu. 


Yr oedd y 'teulu' gryno, yn bwyta eu ciniaw ynghyd. 
Fe yre'r gwr rhai all/sai, j ryw! nogesau eu gyd, 

A'r wraigiroes yn pysurus y baban hoenus 'hardd, 

“ Mewn gwely. clyd i gysgu, Fi EN sai Wyn i'r ârdd, 


'Y gwr aeth yn sychedig, a gyrai 'r wraig i'r ry 
TNi'wnaeth ei aros allan, aeth ar'eu hol: yn hy, i 
A darn o.brên fe'n trawodd, nes syrthiodd ar y iA 
A'r a gp AU a-thorai. ei-gwddf nawr. 


'A rhwygo ei bol: wnaeth. wedi'n oer ddolur iddi: ddaetis 
Nes torodd:eiymysgarodd o dyma' gyflwr: ddaeth ; 

A rheini yn y golwg, yn amlwg. yno Ân-awr, | 

Ar) gwaed o'i gwddf, a'i dwylaw,a'i chefn yn llifo'i 'nHlawt 


Ar baban naw mis edd io'n fath: gy lain Ust) YC b 
— A'r raser fe:a dorodd ei: gwddf o glnst i glust, | 

_ Pan 'roedd y gwan yn cysgu, 6 dyma galedi:clir, 

d farw'n: ddiymwared, mai' n galed dyweud'y gŵirs: 





Y wraig yfnlusgodd âllan:i tae trwy ddirfawr bo'n 

Yn llawn archollion gwedlyd mae'n arsw; ydini son: 

yntan i lân yr afon a'i galon. fel:y graig; 
Ar o eM “Faban ynghyd'a'i wiwlan wyar. 






















A'thori, et:wddf /ei:hunau, gwaithiaflan wnaethiefe ŵ 
Nes oeda eì;waed yn ffrydio; yn llynoedd r'byd;ydle, ^u 
A'i fol a'i ymysgaroedd, a rwygodd tyna/'r gwin : 
'Roedd ei arenau'n yn amlwg hìiewn golwg yno'n glêr; 


A'r lodes'ddaeth o'i neges, a-gwelodd yneeithady/ 
Gerllaw i'lan: afon, yn gorwedd yn ei-waedgi 

A'i olg yu ddyehrynllyd, heb: ynhrdacamin i 
A dŷwedodu wrthi, ilwyues dy'chwaepr aith anwyl fam 

















€ les a 
'eni0ed mewn: gwlad na hrog. 
dd, yn, waeledd tyma'r gwin 3 4. 
ioddi'r-galon ddur. y, 


t'Lleyd' Llan'bythei a ddaeth mewn mwynder 

iddi, Mary, pwy wnaeth yr erchyll waith? (maith, Y 

A'r ateb roddodd hithau, mewn geiriau'r hyn o bryd, ud 

Uy Nghwpy hun a'i Paser a wnaeth. y gwaith igyd. EA 


Fi oreu R E i” meddyg, gwr Ma dysgedig dwys; i, 
oedd, Hymjt a 










ôn saethau 4ngau yn peru poen a*phWvs, 






; oj. a fu fanw y noswaith honno yn-hwyrz 
i'a lyr acth ei enaid, "does neb ond Duw a'i gŵì 


£ fam-a«lilwys gynglitrai ei plilan£, er maint eiphoet, 
Gamddywend, cês 1 drugarcfil, trwy 1inwedd. gwaed y 
A hithau Wy ymhen tu deunaw awr, ' * [Oe 
ì phawb oedd yl yn wylo, yn fychen ac yn fawr, _ 





i 


uhaliwyd "cwest y crowner a'r rliêithwyr farnai ar dôi | 
Yn ol eu gwiryymddygiad, mai maes o'i bwyllyroedd: | 


o wyth o'r gloch y boreu, mis Mai pedwerydd dydd, ' 
mynwent;plwyf Llanwenog, a.rhoed:ei gorph tan gudd, 


ŵ 





M6 


Rho'w'd corph y wraig a'r pleutyn:i: lechu yn llwch» y llawr, 
Yn Rhydybont, nesdelo yr adgyfodiad mawr; >, 
Gobeithio i'r enaidiau gael noddta yn y Nef, 

J ganwmdwn gogoniant cloi byth i'w Znw Bf. 


Mae'r plant ymddifad hawddgar mewn galdr nos a-dydd ;. 
A'u holl berthynasau yn wylo yn awr a'u bronau yn brudd': 
Bydd hiraeth mawr o'u herwydd tra byddent beunydd byw 
ŵ.. Gwell taflu galar heibio a dwys weddio at Dduw... 


O gwiliwn a gweddiwn a llefwn am wcllad; 










Aed son am o6&nddicethau yn holl o gyr» ein gwlad j: 
Dislebwn am synwy au, «hlynwn dded Duw 
Canys ynddu sf mae digon o foddion â ut fyw 
a Re ì 
Mw 
î ^U “ & 
A DAVID JO 
L * s LS ŵ : 
La YY THER, _ 
1 Yd 
| AD tnae a ” 


ŴŴ 


Ŵ v 
“DA ND WT LL LY STY wyf Na NU 





| ' Y Stephens, Argraffydd, &c. Llanbedr, 





